FARÍSEINN ið 
ti} 


Es 


OG 
TOLLHEINTUMAÐURINN 


Og hann sagði þessa dæmisögu til sumra, sem treystu 

á sjálfa sig, að þeir væru réttlátir, og fyrirlitu aðra: Tveir 
menn fóru upp í musterið til að biðjast fyrir. annar farísei 
og hinn tollheimtumaður. Faríseinn stóð og bað þannig 
með sjálfum sér: Guð, ég þakka þér, að ég er ekki eins og 
aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar, eða eins og 
þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku, ég gef 
tíund af öllu því sem ég á. Og tollheimtumaðurinn, 

sem stóð álengdar, vildi ekki lyfta upp augum sínum til 
himins, heldur sló honum í brjóst og sagði: Guð sé mér 
syndari líknsamur. Ég segi yður: Þessi maður fór réttlátur 
heim til sín fremur en hinn. og sá sem auðmýkir sjálfan 
sig mun upp hafinn verða. LÚKAS 18:9-14 


„<hann gleymir ekki hrópi auðmjúkra. SÁLMUR 9:12 


Drottinn mun afmá allar smjaðrandi varir og tunguna, 
sem talar drambsemi, Sálmur 12:3 


Sæll er sá maður, sem treystir Drottni og virðir ekki 
drambláta, né þá, sem víkja að lygum. SÁLMUR 40:4 


Þótt Drottinn sé hár, lítur hann þó til hinna lítillátu, 
en drambláta þekkir hann í fjarska. SÁLMUR 138:6 


Þegar hroki kemur, þá kemur skömmin, en hjá hinum 
lítilmagna er speki. Orðskviðirnir 11:2 


Drottinn mun eyða húsi drambláta, en landamerki 
ekkjunnar mun hann setja. Orðskviðirnir 15:25 


Ótti Drottins er fræðsla viskunnar; og á undan heiður er 
auðmýkt. Orðskviðirnir 15:33 


Hver sem er drambsamur af hjarta er Drottni viðurstyggð: 
þótt hönd taki höndum saman, skal hann ekki vera 
óhegndur. Orðskviðirnir 16:5 


Hroki gengur á undan tortímingu og hrokafullur andi fyrir 
falli. Betra er að vera auðmjúkur við lítilmagna en að 
skipta herfangi með dramblátum. Orðskviðirnir 16:18-19 


Fyrir glötun er hjarta mannsins hrokafullt og á undan 
heiður er auðmýkt. Orðskviðirnir 18:12 


Fyrir auðmýkt og ótta Drottins er auður, heiður og líf. 
Orðskviðirnir 22:4 


Dramb mannsins lægir hann, en virðing styrkir 
auðmjúkan í anda. Orðskviðirnir 29:23 


Hinn óguðlegi ofsækir í drambsemi sinni hina fátæku, 

láti þá verða teknir með þeim ráðum, sem þeir hafa 
ímyndað sér. Því að hinn óguðlegi hrósar sér af þrá hjarta 
síns og blessar ágirndina, sem Drottinn hefur andstyggð 
á. Hinn óguðlegi leitar ekki Guðs vegna drambs 
yfirbragðs síns, Guð er ekki í öllum hugsunum hans. 
SÁLMUR 10:2-4 


Því hver gerir þig frábrugðinn öðrum? og hvað hefur þú 
sem þú fékkst ekki? Nú ef þú fékkst það, hvers vegna 
vegsamar þú þig, eins og þú hefðir ekki fengið það? 

1. KORINTUBRÉF 4:7 


En hann gefur meiri náð. Þess vegna segir hann: 
Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir 
hann náð. Jakobsbréfið 4:6 


Sömuleiðis, þér yngri, undirgefið öldungnum. Já, verið 
allir undirgefnir hver öðrum og íklæðist auðmýkt, því að 
Guð stendur gegn dramblátum og veitir auðmjúkum náð. 
Auðmýkið yður því undir hinni voldugu hendi Guðs, 

svo að hann upphefji yður á sínum tíma: 1. PÉTUR 5:5-6 


Því að allt sem er í heiminum, fýsn holdsins og fýsn 
augnanna og drambsemi lífsins, er ekki frá föðurnum, 
heldur frá heiminum. 1. JÓHANNES 2:16 


